ખતા0પ20/નાપત - 15૭1૫ 2454-8596 


4૫1 111011 01દ1 1 111તાડર 1ાત્ા 3 ?૦૯-૨૦૫૪1૦૫૪૯ત 1-10૫1ાતદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 
114૦2૮૦૧ |11: ર૦/100 & ઉ૦૦લા૦ ૭૦1૦ંતા* 


ગ્રંથાલયમાં ટપાલ-ટીકોટોનું મહત્વ અને તેની જાળવણીઃ એક સૂચન 


ડો. કુમારપાળ પરમાર 


અસોસિએટ પ્રોફ્સર-ઈતિહાસ, સુરેન્દ્રનગર યુનિવર્સીટી, વઢવાણ 


અખતા0પ20/નાપત - 15૭1૫ 2454-8596 


4૫1 11101111011 1 110તાડરાં011॥દ્વા) ?લલ-રિટપ1રપ7લવ 5-10૫1ાતદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 


₹“-7773717" 11490)૯૦૧ |1: ર0૦/1 & ૦૦૦૮૦ 5બાનાંતા' 


સારાંશ 


ટપાલ-ટીકીટ એક નાનો પણ એવો કલાત્મક અને એતિહાસિક દસ્તાવેજ છે કે જે ઘરે-ઘરે , શેરી-શેરીએ , નગરે-નગરે, દેશે- 
દેશે ભ્રમણ કરીને રાષ્ટ્રને પોતાની સંસ્કૃતિ-સભ્યતાથી અવગત કરાવે છે. હાલ, મોબાઇલ, ઈન્ટરનેટ અને ખાનગી ટપાલ 
સેવાથી ટપાલ-ટીકીટોનું ચલણ ઓછું જોવા મળે છે. આવી મૂલ્યવાન મૂળ ટિક્ટિને વાંચક કે સંશોધકે જોવી હોય તો તેને 
ફાંફા મારવા પડતા હોય છે. ભારતીય દફ્તરભંડારો, ફીલાટેલી વિભાગો, ટિકિટ સંગ્રાહકો વગેરે પાસે ઘણી ખરી ટપાલ- 
ટિકિટો ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકાય તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. આ સેવા ગ્રંથાલયો દ્વારા પૂરી 
પાડવામાં આવે તે જરૂરી છે. હવે, જો ગ્રંથાલય દ્વારા આ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે તો ગ્રંથાલયમાં ટપાલ-ટિક્ટિને નુકશાન 
કરતા પરિબળો અને તેની જાળવણીની તકનીકો સમજવી જરૂરી છે. આ બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવું એ 


પુસ્તકાલયોની નૈતિક જવાબદારી છે, એ માટે પ્રસ્‍તુત સંશોધનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યુ છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દોઃ ટપાલ-ટિક્ટિ, ગ્રંથાલય 


૧. પર્વભમિકા 


૮5 ૯૧ 


ગ્રંથાલય એ એક જ્ઞાનકેન્દ્ર છે, જેમાં જ્ઞાન પ્રદાન કરવાના હેતુથી લગભગ દરેક પ્રકારની પાઠ્ય સામગ્રી રાખવામાં આવેલી 
જોવા મળે છે. જેમાં પુસ્તકો, પુસ્તિકાઓ, સામયિકો, ફ્લ્મ્સ, નકશાઓ, વર્તમાનપત્રો, રેકોડ્સ, શોધ-નિબંધો, વગેરેનો 
સમાવેશ કરી શકાય (હરિત ધમૅન્દ્ર, ૨૦૦૭). પુસ્તકાલયની પ્રણાલી પુસ્તકો અને દસ્તાવેજોને સંરક્ષિત રાખવાની 
પદ્ધતિઓમાંથી ઉદ્દભવેલી છે. તેનુ કાર્ય ખાસ કરીને પુસ્તકોને સંગ્રહોત રાખી વાંચકો સુધી પૂગાડવાનું છે. લગભગ દરેક 
ગ્રંથાલય પ્રયાસ કરતુ રહે છે કે દરેક વાંચક, અભ્યાસુ કે સંશોધકને પૂરતી સામગ્રી તેમના ત્યાંથી મળી રહૈ. આજના યુગમાં 
સંશોધકો લગભગ દરેક વિષયને આવરી લેતા જોવા મળે છે. તેમાં ટપાલ-ટિકિટને પણ બાદ રાખી શકાય તેમ નથી. પરંતુ 
આવી ટપાલ સામગ્રી ગ્રંથાલયમાંથી ઉપલબ્ધ થઈ શકતી નથી. પ્રસ્‍તુત પેપરમાં ટપાલ-ટિકિટ અને ટપાલ-સામગ્રીનું 


ગ્રંથાલયમાં મહત્વ અને તેને નુકશાન કરતા પરિબળો તેમજ તેની જાળવણીને લગતી લગભગ દરેક તકનીકો અને તેના 


/0૦।|૫।1૧1૯૦૯ - 8, 155૫૦૯ - 4, ૦૯901૫૧૮૧1) - 2023 


અખતા0પ20/નાપત - 15૭1૫ 2454-8596 


4૫1 11101111011 1 110તાડરાં011॥દ્વા) ?લલ-રિટપ1રપ7લવ 5-10૫1ાતદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 


1 01010%04॥1 1. 114902૯૮૦૧ |1: ર0૦/102 & ૦૦૦૮૦ 5બાનાંતા' 


સાધનો વિષે સમજ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે. 


૨. ટપાલ-ટિકિટની વ્યાખ્યા 


ટપાલ ટિક્ટએ નાનો કાગળનો ટુકડો હોય છે. તે એક નાનો એવો કલાત્મક અને એતિહાસિક દસ્તાવેજ પણ છે, કે જે 
રાષ્ટ્રની જીવનગાથા ઉપરાંત તેની આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, યાંત્રિક, એતિહાસિક, ભૂતકાળ અને વર્તમાનને રજી કરે 
છે. સામાન્યતઃ એક નાના કાગળના ટુકડા સમાન દેખાતી ટપાલ ટિક્ટિનું મહત્વ અને કિંમત તેનાથી ઘણી વધારે છે. ટપાલ 
ટિક્ટિ વાસ્તવમાં એક નાનો રાજદૂત છે, ટપાલ-ટીકોટ એક નાનો પણ એવો કલાત્મક અને એતિહાસિક દસ્તાવેજ છે કે જે 
ઘરે-ઘરે, શેરી-શેરીએ, નગરે-નગરે, દેશે-દેશે ભ્રમણ કરીને તેઓને પોતાની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ અને વિરાસતથી 


અવગત કરાવે છે. 
૩. ગંથાલયમાં ટપાલ સામગ્રી રાખવાનો ઉદ્દેશ્ય 


ટપાલ-ટીકીટ એક નાનો પણ એવો કલાત્મક અને એતિહાસિક દસ્તાવેજ છે પણ હાલ, મોબાઇલ, ઈન્ટરનેટ અને ખાનગી 
ટપાલ સેવાથી ટપાલ-ટીકીટોનું ચલણ ઓછું જોવા મળે છે. વિશ્વમાં આવી પ્રાચીન ટપાલ-ટિકિટો ઉંચી કિંમતે વેચાણ- 
ખરીદવામાં આવતી જોવા મળે છે. દા.ત. ૧૯૪૮માં પ્રકાશિત થયેલી મહાત્મા ગાંધીની સર્વિસ ટિક્ટિના સેટને વર્ષ ૨૦૦૭માં 
૩૭૦૦૦ યુરોમાં લિલામ કરવામાં આવી હતી (પરમાર કુમારપાળ, ૨૦૦૦). ભારત દેશ દ્વારા આવી અનેક આકર્ષક અને 
કલાત્મક ટપાલ-ટિકિટો પ્રકાશિત કરેલી જોવા મળે છે. આવી મૂલ્યવાન મૂળ ટિકિટને સંશોધક કે અન્યોએ જોવી હોય તો 
તેને ફાંફા મારવા પડતા હોય છે. ભારતીય દફ્તરભંડારો , ફીલાટેલી વિભાગો, ટિક્ટિ સંગ્રાહકો વગેરે પાસે ઘણી ખરી ટપાલ- 
ટિકિટો ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકાય તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. જો કે ભારતમાં અનેક ગ્રંથાલયો 


આવેલા છે તો આ સેવા ગ્રંથાલયો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે તે જરૂરી થઈ પડે તેમ છે. હવે, જો ગ્રંથાલય દ્વારા આ પ્રવૃત્તિ 


હાથ ધરવામાં આવે તો ગ્રંથાલયમાં ટપાલ-ટિક્ટને નુક્શાન કરતા પરિબળો અને તેની જાળવણીની તકનીકો સમજવી 


ખતા0પ20/નાપત - 15૭1૫ 2454-8596 


4૫1 11101111011 1 110તાડરાં011॥દ્વા) ?લલ-રિટપારપ7લવ 5-10૫1ાતદ્ઞા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 


01010204011. 11490)૯૦૧ |1: ર0૦/1 & ૦૦૦૮૦ 5બાનાંતા' 


જરૂરી થઇ પડે છે. 


૪. ટપાલ-ટિક્ટિને નુકશાન કરતા પરિબળો અને તેની જાળવણી 


સામાન્ય રીતે ટપાલ-ટિક્ટિ અનેક સ્તરોની બનેલી હોય છે. જેમાં અધેશિવ, રેસાવાળા કાગળ, કોટિંગ, શાહો વગેરેનો 
સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ તમામ તત્વો ટિક્ટિના સંરક્ષણને પ્રભાવિત કરે છે. ટપાલ-સામગ્રી ખાસ કરીને કાગળ પર 
તૈયાર કરવામાં આવેલી જોવા મળે છે. આમ, પુસ્તકાલયમાં ટપાલ-ટિક્ટિને ૧. પ્રકાશ, ગરમી, ભેજ, ધૂળ, પાણી, વગેરે 
જેવા પયવિરણીય પરિબળો, ૨. સૂક્ષ્મજીવો, જીવ-જંતુઓ જેવા જૈવિક પરિબળો, ૩. રાસાયણિક પરિબળો, ૪. માનવીય 


પરિબળો, વગેરે દ્વારા નુકશાન થઈ શકે છે. આવા પરિબળો સામે તેની જાળવણી નીચે મુજબ કરી શકાય. 


૦ રાસાયણિક પરિબળોઃ ટપાલ-ટિક્ટિ તૈયાર કરવાના કાગળ તેજાબી પ્રકારના હોય છે. જ્યારે ટિક્ટિને આલ્બમમાં 
ચોંટાડવામાં આવે છે ત્યારે તેના તેજાબી છૂટા પડતા હોય છે અને તે આલ્બમ પર સ્થળાંતરીત થતા હોય છે. આવું થવાનું 
કારણ ભેજ હોઈ શકે છે. તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી ટપાલ-ટિકિટો કે તેના આલ્બમને ભેજ રહિત વાતાવરણમાં રાખવા ઉચિત 
રેહેશે, શક્ય હોય તો પરબીડિયા સાથે ટપાલ-ટિક્ટિને સંગ્રહિત કરો, તેમાં અગત્યની માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે (શાહુ 


જ્યોત્સના, ૨૦૧૪). 


૦ પયવિરણીય પરિબળોઃ ભેજ, તાપમાન, સૂયપ્રિકાશ , હવા વગેરેની આડઅસર ટપાલ-ટિકિટ અને તેની સામગ્રીઓ 
પર પડતી હોય છે. જ્યારે તે કુદરતી કે કૃત્રિમ પ્રકાશમાં આવે ત્યારે લેખિત તેમજ મુદ્રિત સામગ્રી પર ગંભીર નુકસાનકારક 
અસર થતી હોય છે. પ્રકાશમાં રહૈલા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોથી ટિક્ટિની લાંબી સેલ્યુલોઝ સાંકળો તૂટી જતી હોય છે અને તે 
નબળી અને બરડ થાય તેવી શક્યતા બની શકે છે. બીજીં એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું ઘટે કે તે ભેજને શોષે છે. આમ, ટપાલ 
સામગ્રીને છાપરા કે છત નીચે ગરમ રહૈતા માળિયા અથવા ગરમ પેટીમાં અથવા ભીના ભોયરામાં ન રાખવા જોઈએ. ટપાલ 
સામગ્રીના સંગ્રહને કોંક્રિટની દીવાલોથી તેમજ બાહ્ય દરવાજાથી દૂર રાખવી, જેથી તેના પર ભેજની અસર થવાનો ભય ન 


રહે છે. ટપાલ-ટિકિટને ૧૮સે. થી ૬૫ એફ સુધીના તાપમાનમાં રાખવાથી વાતાવરણ સામે સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. પ્રકાશ, 


/0૦।|૫।1૧1૯૦૯ - 8, 155૫૦૯ - 4, ૦૯901૫૧૮૧1) - 2023 


ખતા0પ20/નાપત - 15૭1૫ 2454-8596 


4૫1 11101111011 1 110તાડરાં011॥દ્વા) ?લલ-રિટપ1રપ7લવ 5-10૫1ાતદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 


₹“-73717" 11490)૯૦૧ |1: ર0૦/1 & ૦૦૦૮૦ 5બાનાંતા' 


ભેજ અને ટપાલ-સામગ્રી વસ્યે અંતર જેટલું વધુ રહેશે તેટલું ઓછું નુક્સાન થશે. ટપાલ-ટિક્ટિને જોવા કે પરખવા માટે 


ગ્રંથાલયમાં ઉપર પ્રમાણે અલગ વ્યવસ્થા કરેલી હોવી જરૂરી રહે છે (મીના સી. એલ., ૨૦૦૮). 


૦ માનવીય પરિબળોઃ ટપાલ-સામગ્રીઓ બગડવાનું એક કારણ ગ્રંથાલયના ક્મયારીઓ તેમજ ઉપયોગક્તા પણ બની 
શકે છે. ઉપયોગકતના હાથથી ધૂળ, સુક્ષ્મજીવો, વગેરે ફેલાતા હોય છે. જેથી હાથને હંમેશા સ્વચ્છ રાખવા, જો લોસન 
તેમજ હૈન્ડ સેનીટાઈઝરનો ઉપયોગ હાથ પર કરેલ હોય તો તેવા હાથથી ટપાલ-ટિક્ટિને અડવું જોઈએ નહી. કેમ કે તેમાં 
રહૈલા રસાયણો ટિક્ટિને નુકશાન પહોચાડતા હોય છે. તેને હાથથી પકડવાના બદલે નિહાળીને પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનો 
આગ્રહ રાખવો જોઈએ (ગોહિલ મયુરસિંહ, ૨૦૧૫). અયોગ્ય સ્ટોરેજ, ખામીયુક્ત સમારકામ, રફ હેન્ડલિંગ, ઈરાદાપૂર્વક 
દુરુપયોગ, વાંચનના ચિહ્ન તરીકે પૃષ્ઠોના આગળના ભાગને ફોલ્ડિંગ, બોલ પેન, વિકૃતિ, ભંગાણ દ્વારા ચિહ્ધત કરવું એ 


માનવીઓ દ્વારા વાંચન સામગ્રી બગાડવાના ઉદાહરણો છે. 


૦ જૈવિક પરિબળોઃ પેપરક્લિપ્સ, રબર બેન્ડ, સ્ટીકીનોટ્સ, વગેરે અમુક ધાતુઓ અને તત્વોમાંથી તૈયાર કરેલા હોય 
છે. જે સમાયંતરે તેમાંથી છુટા પડતા હોય છે અને જે પણ સામગ્રી પર તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તેને આડ અસર 
કરતા હોય છે. આવા સાધનોનો ઉપયોગ જો ટપાલ સામગ્રી સાથે કર્યો હોય તો તેની છાપ ટપાલ સામગ્રી પર પડ્યા વિના 
રહૈતી નથી. પેપર ક્લિપ્સ અમુક સમયાંતરે કાટ છોડતી હોય છે, જ્યારે રબર પર નબળું પડે છે અને કાગળ પર ચોંટી જતું 


જોવા મળે છે. જેથી આવા જૈવિક સાધનોનો ઉપયોગ ટાળવો અનિવાર્ય રહે છે. 


આમ, ટપાલ-ટિક્ટિની જાળવણીમાં મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે ટપાલ-ટિકિટનો એક આલ્બમ તૈયાર કરવો જોઈએ. ટિક્ટિને 
જેટલીવાર હાથફેર થાય તેટલીવાર તે મેલી કે નુકશાન પહોચતી જોવા મળે છે. ટપાલ-ટિક્ટિને હાથથી નહી બલ્ડકિ ટૂંપિયા 
એટલે કે અણી વગરના ચપટા મોંઢાવાળો ચીપિયા વડે પકડવી જોઈએ, જેનાથી ટિકિટની ધાર પર આવેલા છીદ્રો 
(પરફોરેશન) ને નુકશાન કે ક્ષતિ ન પહોંચે. ટૂંપિયા વડે પકડીને આલ્બમમાં મૂકો દેવી જોઈએ, આવો ટુંપિયો અણીદાર કે 


કાટવાળો ન હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ , સીધી અને સ્વચ્છ સપાટી પર કાર્ય કરો. ટપાલ-ટિકિટોને સરકાવી શકાય 


1/0૦।|૫1૧1૯૦ - 8, 155૫૦૯ - 4, ૦૯01૫૧૮1) - 2023 


અઈઇતા0પ/ત0તા૧ત - 155૭1૫ 2454-8596 


4૫1 111011 01દ1 1 111તાડર 1ાત્ા 3 ?૦૯-૨૦૫૪1૦૫૪૯ત 1-101૫1ાદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા1 તા.૦1" 
114૦2૮૦૧ |11: ર0૦/00 & ઉ૦૦લા૦ ૭૦1૦ંતા* 


તેવી પારદર્શક પટ્ટીઓ વાળી સ્ટોક બૂકનો ઉપયોગ કરવો. સમયાંતરે આલ્બમમાં રહૈલ ટપાલ-ટિક્ટોને બીલોડી કાચથી 


તપાસતા રહેવું જોઈએ. જેથી ધૂળ અને ગંદકીથી દુર રાખી શકાય છે. 


ગ્રંથાલય પાછલા રેકોડ્સ, સંશાધનોને કંપોઝ કરે છે અને આજની પેઢીઓ તેમજ આગામી પેઢીઓ માટે ઉપલબ્ધ કરાવે તે 
અનિવાર્ય છે. તેથી, આ બૌજ્ધિક, સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવું એ પુસ્તકાલયોની નૈતિક જવાબદારી પણ છે. તેમજ, 
દસ્તાવેજો સારી અને ઉપયોગી સ્થિતિમાં હોય તો ગ્રંથાલય-સામગ્રીઓનું યોગ્ય પ્રસારણ શક્ય છે. આ દસ્તાવેજીકૃત ટપાલ 
સામગ્રીનો સંગ્રહ કરવો અને વાંયકો સુધી પહોચાડવા અને આ સામગ્રીના રક્ષણ માટે જવાબદાર કોઈપણ પુસ્તકાલયોએ 


તેમની સંરક્ષણ માટેની સંભવિત પદ્ધતિઓના વિવિધ કારણો જાણતા હોવા જોઈએ. 


ટૂંપિયા અને આલ્બમના ઉપયોગ અંગેનું છબિસિત્રો 


અઈઇતા0૫/20તા૧ત - 155૭1૫ 2454-8596 


4૫1 111011 101દ1 1 111તાડર[ 11ાત્ા 3 ?૦૯-૨૦૫૪1૦૫૪૯ત 1-10૫1ાદ્વા 
૫/૫/#,.પાંવા1)/પ/411ત0]૦પા11 તા.૦1" 
દૂ | 114૦2૮૦૧ |11: ર0૦/10 & ઉ૦૦લા૦ ૭૦1૦ંતા* 


ઇન શન 
ક 1000740741 


ટપાલ-ટિક્ટોનું સંશોધન કરતા સંશોધકના છબિસિત્રો 


/0૦।|૫।1૧1૯૦૯ - 8, 155૫૦૯ - 4, ૦૯01૫૧૮1) - 2023 


અઈઇતા0૫/20તાવત - 155૭1૫ 2454-8596 


4૫1 111011 0101દ1 1 0111તાડર 11ાત્ાપ ?૦૯-૨૦૫૪1૦૫7૯ત 1-101૫1ાદ્વા 
૫/૫/૪,.પાંવા1)/૮પ/211ત0]૦પા11 તા.૦૦ 
114૦2૮૦૧ |11: ર0૦/0 & ઉ૦૦લા૦ ૭૦1૦ંતા* 


સંદભ્સૂચિ 

ગોહિલ, મયુરસિંહ, ૨૦૧૫, સૌરાષ્ટ્રના અભિલેખાગારો: એક અધ્યયન, વિધાવાયસ્પતિ અપ્રકાશિત તપાસનિબંધ, સૌરાષ્ટ્ર 
યુનિવર્સટી, રાજકોટ 

ઠાકર, રમેશ, ૨૦૦૭, ૧૫૦ વર્ષની ભારતની ટપાલ-ટિક્ટો અને તેનો ઈતિહાસ (૧૮૫૪-૨૦૦૪), પ્રવીણ પ્રકાશન , રાજકોટ 


પરમાર, કુમારપાળ, ૨૦૧૭, “મહત્મા ગાંધી કે ભારતીય ડાક-ટિકિટ” ( હિન્દી), રૂપાંકન, તૃતીય અંક, ૨૦૧૬-૧૭, રાષ્ટ્રોય 


ડીઝાઇન સંસ્થાન, અમદાવાદ, ૩૦-૩૧ 
મીના, સી. એલ., ૨૦૦૮, વાર્ષિક અહવાલ ૨૦૦૦-૦૮, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોડ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર 


શમા, સી. કે. અને ધમેૅન્દ્ર કુમાર હરિત, ૨૦૦૭, ગ્રંથાલય સૂચિકરણ ( હિન્દી), એટલાન્ટિક પબ્લીશર્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ 


પ્રા. લિ, નવી દિલ્હો 


શાહુ, જ્યોત્સના , ૨૦૧૪, “પ્રેજર્વેશન ઓફ લાઈબ્રેરી મટીરિયલ્સ: સમ પ્રિવેન્ટિવમેશ $|0” (અંગ્રેજી), ઓરિસ્સા હિસ્ટોરીક્લ 


રીસયચજનલ, ભુવનેશ્વર, 21.3701:1: 105-114 


/0૦।|૫1૧1૯૦૯ - 8, 155૫૦૯ - 4, ૦૯01૫૧૮1) - 2023 


